


gy KE 
ez: NM 


IKA-18 NG PEBRERO, BIYERNES II 





Panalangin sa Umaga 


PASIMULA 


Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. 
- At pupurihin ka ng aking bibig. 


PAANYAYA SA PANALANGIN 


Antipona: 8 Halina't purihin ang Panginoon, nasa kanya ang lahat ng ating kasiyahan. 


Salmo 95 


Tayo ay lumapit sa "ting Panginoon, Siya ay awitan, 
Ating papurihan ang batong kublihan nati't kalakasan. 
Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat, 
Siya ay Purihin ng mga awiting may tuwa at galak. 
(Uulitin ang Antipona) 


Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, 

Ang dakilang Haring higit sa sinuman na binabathala. 

Nasa kanyang palad ang buong daigdig. pati kalaliman, 
Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. 
Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. 
(Uulitin ang Antipona) 


Tayo ay lumapit, sa kanya'y sumamba at magbigay-galang, 
Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ati” y lumalang. 
Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang, 
Mga tupa tayong inaalagaan. 

(Uulitin ang Antipona) 








AY 4 EW: 


Ang kanyang salita ay ating pakinggan: 

“Iyang inyong puso'y huwag patigasin, 

Tulad ng ginawa ng inyong mga magulang 

Nang nasa Meriba, sa ilang ng Masa. 

Ako ay tinukso't doon ay sinubok ng inyong magulang, 
Bagamat nakita ang aking ginawang sila” ng nakinabang. 
(Uulitin ang Antipona) 


Apatnapung taon, sa inyong ninuno ako ay nagdamdam, 
Ang aking sinabi, “Sila ay suwail, walang pakundangan 
At ang mga utos ko ay sinuway!” 

Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal, 

Sa lupang pangakong aking inilaan.” 

(Uulitin ang Antipona) 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo: 

Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. 
Amen. 

(Uulitin ang Antipona) 


AWIT 


O D'yos ng mga bansa, at nagbigay ng buhay, 
Lahat ng kabutihan, ikaw ang pinagmulan, 
Ang pag-ibig mong wagas ay nababanaagan, 
Alitan sa bayan mo sa 'yong loob ay laban. 


Umaasa po kami na 'yong patatawarin, 

Dahil muling “pinako ang Kristong maawain, 
Talos naming kulang pa pagsisikap na tupdin, 
Na mahalin ang kapwa at sarili'y limutin. 


Turuan mo po kami na kapwa'y paglingkuran, 

Ang tumulong nang tapat, nang walang hinihintay, 
Pag-isahin mo kami sa isang kapatiran, 

Na walang kanya-kanya, dahil "sang angkan lamang. 


a NG pp" VUVU- 





gily De 
ez: NM 


MGA ANTIPONA AT SALMO 





Antipona 1: Ang mapagpakumbaba't pusong tapat, Panginoon, ay di mo pababayaan. 


Salmo 51 
(O Diyos, maawa ka sa akin) 


Ako'y kaawaan, O mahal kong Diyos, 
Sang-ayon sa iyong kagandahang-loob, 
Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, 
Ayon din sa iyong pag-ibig sa akin! 
Linisin mo sana ang aking karumhan 
At ipatawad mo yaring kasalanan! 


Ang pagsalansang ko ay kinikilala, 
Laging nasa isip ko at alaala. 

Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, 

At ang nagawa ko'y di mo nagustuhan, 


Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, 
Marapat na ako'y iyong parusahan. 
Ako'y masama na buhat nang iluwal, 
Makasalanan na nang ako'y isilang. 


Nais mo sa aki'y isang pusong tapat, 
Puspusin mo ako ng dunong mong wagas. 
Ako ay linisin, sala ko'y hugasan 

At ako'y puputi nang walang kapantay. 


Sa galak at tuwa ako ay puspusin, 

At muling babalik ang galak sa akin. 
Ang kasalanan ko'y iyo nang limutin, 
Lahat kong nagawang masama'y pawiin. 


Isang pusong tapat sa aki'y likhain, 

Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. 
Sa iyong harapa'y h'wag akong alisin, 

Ang Espiritu mo ang papaghariin. 


IB 





AY 4 DW: 


Ang galak na dulot ng 'yong pagliligtas, 
Ibalik at ako ay gawin mong tapat. 
Kung magkagayon na, aking tuturuang 
Sa iyo lumapit ang makasalanan. 





Ingatan mo ako, Diyos kong Manunubos, 
Ang pagliligtas mo'y galak kong ibabantog. 
Turuan mo akong makapagsalita, 

At pupurihin ka sa gitna ng madla. 


Hindi mo na nais ang mga panghandog, 

Sa haing sinunog di ka nalulugod. 

Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat 
Ay ang pakumbaba't pusong mapagtapat. 


Iyong kahabagan, O Diyos, ang Sion, 
Yaong Jerusalem ay muling ibangon. 
At kung magkagayon, ang handog na haing 
Dala sa dambana, torong susunugin, 
Malugod na ito'y iyong tatanggapin. 


(Papuri sa Ama at...) 
Antipona 1: Ang mapagpakumbaba't pusong tapat, Panginoon, ay di mo pababayaan. 


Antipona 2: Kahit sa iyong pagkagalit, Panginoon, habag mo'y makakamit. 


Awit: Habakuk 3:2-4, 13a, 15-19 
(Dumarating ang Diyos upang maghukom) 


PANGINOON, narinig ko ang lahat ng ulat tungkol sa iyo, 
At ako'y nalipos ng paghanga sa iyong mga ginawa. 

Ulitin mo ang mga gawang ito sa panahong ito 

At magpakahayag kang muli ngayon. 

Ipadama mo ang iyong awa kahit sa panahon ng pagkapoot. 


Ang Diyos ay nanggaling sa Teman, 

At ang Banal ay nagmula sa Bundok ng Paran. 
Laganap sa kalangitan ang kanyang kadakilaan, 
At nagsisikip sa sanlibutan ang pagpuri sa kanya. 


a gg 5w 





og bal 


Darating siyang singliwanag ng kidlat, 
Gumuguhit mula sa kanyang kamay, 

At doon natatago ang kanyang kapangyarihan. 
Lumabas ka para iligtas ang iyong bayan, 

At ang haring pinahiran mo ng langis. 





Dumaan kang nakasakay sa iyong mga kabayo sa gitna ng karagatan, 
Anupat tumaas ang malalakas na alon. 

Narinig ko ito at ang aking buong katawan 

ay nanginig, nangatal ang labi ko. 


Nanghina ang aking mga buto, 

At naging mabuway ang aking paghakbang. 
Mapayapa kong hihintayin ang takdang panahon 
Ang pagpaparusa ng Diyos sa umapi sa amin. 


Bagama't di namumunga ang punong igos 
At hindi rin namumunga ang puno ng ubas, 
Kung ang pamumunga ng olibo'y mabalam 
At walang anihin sa mga bukirin. 


Kahit mamatay ang mga tupa sa kulungan 
At daanan ng salot ang bakahan sa mga silungan. 
Mananalig pa rin ako sa PANGINOON, 
Ako'y magagalak dahil sa Diyos ng aking kaligtasan. 
Ang Diyos na PANGINOON ay aking lakas, 
Tumatakbo akong simbilis ng usa, 
At iniingatang ligtas kahit sa kabundukan. 
(Papuri sa Ama at...) 
Antipona 2: Kahit sa iyong pagkagalit, Panginoon, habag mo'y makakamit. 


Antipona 3: Purihin ang Panginoon, O Jerusalem! 


IBENTA 





A4 


Salmo 147:12-20 
(Ang pagpapanumbalik ng Jerusalem) 





Purihin mo, Jerusalem, purihin ang PANGINOON, 
Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Sion. 


Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat, 

Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. 
Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, 
Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. 


Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad, 
Dumarating sa daigdig, na hindi na nagluluwat. 
Singkapal ng damit-tupa yaong yelong pumapatak, 
Para itong alikabok na sa lupa'y lumalagpak. 


Mga yelong buo-buo, sinlaki ng munting bato, 
Lumalagpak, na ang lamig di matiis kahit sino. 
Ang yelo ay natutunaw, sa isa lang niyang utos, 
Umiihip yaong hangi't ang tubig ay umaagos. 


Kay Jacob n'ya ibinigay ang balita at pabilin, 
Ang tuntuni't mga aral, ibinigay sa Israel. 


Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, 
Pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. 


(Papuri sa Ama at...) 

Antipona 3: Purihin ang Panginoon, O Jerusalem! 

MAIKLING PAGBASA NG SALITA NG DIYOS (Efeso 2:13-16) 
Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Hesus, kayong dating nasa malayo 

ay nailapit sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Pinagkasundo niya tayo. Kaming mga 


Judio at kayong mga Hentil ay kanyang pinag-isa. Sa pamamagitan ng kanyang katawan, 
pinawi niya ang alitan na parang pader na naghihiwalay sa atin. Pinawalang bisa niya ang 


a MG Pnp“ 





Kautusang pawang mga utos at tuntunin upang pag-isahin sa kanya ang dalawang bayan at 
maghari ang kapayapaan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya 
ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinapanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang 
katawan. 


TUGUNAN 


Ang Panginoong Kataas-taasan ay gumawa sa akin ng mga dakilang bagay. 

Tatawag ako sa kanya sa oras ng kagipitan. 

- Ang Panginoong Kataas-taasan ay gumawa sa akin ng mga dakilang bagay. 
Tatawag ako sa kanya sa oras ng kagipitan. 


Ipadala nawa niya ang kanyang lakas upang ako'y iligtas, 
- tatawag ako sa kanya sa oras ng kagipitan. 


Papuri sa Ama, at sa Anak at sa Espiritu Santo. 


- Ang Panginoong Kataas-taasan ay gumawa sa akin ng mga dakilang bagay. 
Tatawag ako sa kanya sa oras ng kagipitan. 


PAPURING AWIT NI ZACARIAS 


Antipona:. 78 Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang-liwayway sa atin 
ang araw ng kaligtasan. 


Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel! 
Sapagka't nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. 


At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang Tagapagligtas, 
Mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. 


Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, 
Na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway, 


At sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. 


Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang, 
At aalalahanin ang kanyang banal na tipan. 


II vf 





Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, 

Na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, 

Upang walang takot na makasamba sa kanya, 

At maging banal at matuwid sa kanyang paningin, habang tayo'y nabubuhay. 


Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng Kataas-taasan, 

Sapagka't mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan, 
At ituro sa kanyang bayanang landas ng kaligtasan, 

Ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. 


Sapagka't lubhang mahabagin ang ating Diyos, 

Magbubukang-liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan. 

Upang magbigay-liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, 
At patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. 


(Dadasalin ang Papuri at uulitin ang Antipona) 


PANGKALAHATANG PANALANGIN 


Sambahin natin si Kristo na nag-alay ng kanyang sarili sa Ama sa pamamagitan ng 
Espiritu Santo upang linisin muli tayo sa mga gawang idinulot ng kamatayan. Purihin 
natin siya at taimtim na tawagan: 


Nasa iyong kalooban ang aming kapayapaan, Panginoon. 


Sa iyong kagandahang-loob, natanggap namin ang simula nitong bagong araw, 
- ipagkaloob mo rin sa amin ang simula ng isang bagong buhay. 


Ikaw ang gumawa ng lahat ng bagay, at ngayo'y nagtataguyod para sa pag-unlad nila, 
- makilala nawa namin ang iyong mga gawa sa sangnilikha. 


Sa pamamagitan ng iyong sariling dugo, 

pinagtibay mo ang bago at walang hanggang tipan, 

- maging matapat nawa kami sa pakikipagtipang yaon 
sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong mga aral. 


a 





cl. 
NG Hm NM 


Dugo at tubig ang dumaloy sa iyong tagiliran noong ikaw'y nasa krus, 
- ang nakaliligtas na agos nawang ito ang pumawi sa aming mga kasalanan 
at magbigay-galak sa lungsod ng Diyos. 





AMA NAMIN 
PANGWAKAS NG PANALANGIN 


Ama, 

habang aming iniaalay sa iyo ang aming mga papuri, 
tulutan kaming awitin ang iyong kabutihan, 

kasama ng iyong mga banal magpakailanman. 
Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, 
kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. 
Amen. 


PAGHAYO 
(Kung may pari o diakono) 


Sumainyo ang Panginoon 
- At sumaiyo rin. 


Pagpalain kayo ng Makapangyarihang Diyos 
Ama, Anak at Espiritu Santo. 
- Amen. 


(Kung walang pari o diakono) 


Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, 

iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan 

at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. 
- Amen. 





D Bl 


og bali 


Panalangin sa Takipsilim 





PASIMULA 


O Diyos, halina at ako'y tulungan. 
- O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo. 
- Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


AWIT 


Sa iyo'y pasasalamat, Amang sa 'mi'y nagtanim, 
Ng iyong ngalang banal sa mga puso namin. 
Pananampalataya't buhay na walang maliw, 
Ang Anak mong si Hesus ang sa ami'y ihain. 


Tunghayan mong may awa ang banal mong Simbahan, 
Ilayo sa masama at lagi mong bantayan, 

Gawin mo kaming ganap sa iyong pagkamahal, 
Linisin at iayon sa iyong kalooban. 


Tulad ng mga butil, na dati'y nagsiwalat, 
Nang ito ay nag-uhay, 'sang tinapay naganap, 
Kaya't saan mang dako, Simbahan ay ikalap 
Tungo sa paghahari ng "yong banal na Anak. 


MGA ANTIPONA AT SALMO 
Antipona 1: Panginoon, iligtas mo ako sa kamatayan, at huwag mo akong pabayaan. 


Salmo 116:1-9 
(Pasasalamat) 


Mahal ko ang PANGINOON, pagkat ako'y dinirinig, 
Dinirinig niya ako, sa dalangin ko at hibik, 

Ako'y kanyang dinirinig tuwing ako'y tumatawag, 
Kung ako ay tumatawag, sinasagot niya agad. 


AA YY“ 





og bal 


Noong ako'y mahuhulog sa bingit ng kamatayan, 
Nadarama ko ang tindi ng takot ko sa libingan, 

Lipos ako ng pangamba at masidhing katakutan. 

Sa ganoong kalagayan, ang PANGINOON ang tinawag ko, 
At ako ay nagsumamo na iligtas niya ako. 





Mabuti ang PANGINOON, siya'y mahabaging Diyos, 
Tunay siyang mahabagin at mapagpahinuhod. 

Ang PANGINOON ang nag-iingat sa wala nang sumaklolo, 
Noong ako ay manganib, iniligtas niya ako. 


Manalig ka, O puso ko, sa Diyos ka magtiwala, 
Pagkat siya ay mabuti't di marunong magpabaya. 
Ako'y kanyang iniligtas sa kuko ng kamatayan, 
Tinubos sa pagkatalo, at luha ko'y pinahiran. 


Sa harap ng PANGINOON doon ako mananahan, 
Doon ako mananahan sa daigdig nitong buhay. 


(Papuri sa Ama at...) 


Antipona 1: Panginoon, iligtas mo ako sa kamatayan, at huwag mo akong pabayaan. 


Antipona 2: Ang hangad kong tulong ay sa Diyos nagmumula, sa Diyos na lumikha ng langit 
at lupa. 


Salmo 121 
(Tagapagtanggol ng kanyang bayan) 


Sa gawi ng bundok, tumitingin ako, 

Saan manggagaling ang aking saklolo? 

Ang hangad kong tulong, sa Diyos magmumula, 
Sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. 


Huwag sana akong bayaang mabuwal, 
Handang lagi siya sa pagsasanggalang. 
Ang tagapagtanggol ng bayang Israel, 
Hindi natutulog at palaging gising! 


AA vf 





LY 4 EW: 


Ang Diyos na PANGINOON, siyang magbabantay, 
Laging nasa piling, upang magsanggalang. 

Di ka magdaramdam sa init ng araw, 

Kung gabi ay di ka sasaktan ng buwan. 





Sa mga panganib, ikaw Y ililigtas 

Nitong PANGINOON, siyang mag-iingat. 
Saanman naroon, ikaw'y iingatan, 

Di ka maaano kahit na kailan. 


(Papuri sa Ama at...) 


Antipona 2: Ang hangad kong tulong ay sa Diyos nagmumula, sa Diyos na lumikha ng langit 
at lupa. 


Antipona 3: Haring walang hanggan, matuwid at totoo ang iyong mga daan. 


Awit: Pahayag 15:3-4 
(Awit ng Pagsamba) 
PANGINOONG Diyos na Makapangyarihan sa lahat, 
Dakila at kahanga-hanga ang iyong mga gawa! 


O Hari ng mga bansa, 
Matuwid at totoo ang iyong mga daan! 


Sino ang hindi matatakot sa iyo, PANGINOON? 
Sino ang tatangging magpahayag ng iyong kadakilaan? 


Ikaw lamang ang banal! 
Lahat ng mga bansa ay lalapit at sasamba sa iyo, 
Sapagkat nakita ng lahat ang matuwid mong mga gawa. 


(Papuri sa Ama at...) 


Antipona 3: Haring walang hanggan, matuwid at totoo ang iyong mga daan. 


a “wg 





MAIKLING PAGBASA NG SALITA NG DIYOS (1 Corinto 2:6-10a) 


Ngunit sa mga may sapat na gulang sa pamumuhay espirituwal, karunungan ang 
ipinangangaral namin, subalit hindi karunungan ng sanlibutang ito o ng mga tagapamahala sa 
ngayon na nakatakdang malipol. Ang tinutukoy ko ay ang panukala ng Diyos, na nalihim sa 
tao, itinalaga niya ito para sa ating ikaluluwalhati, bago likhain ang sanlibutan. Isa man sa mga 
tagapamahala sa kapanahunang ito'y walang nakaunawa sa panukalang iyon. Sapagkat kung 
naunawaan nila iyon, hindi sana nila ipinako sa krus ang dakilang PANGINOON. Ganito ang 
sinasabi ng Kasulatan, 

“Hindi pa nakikita ng mata, ni naririnig ng tainga, 

Hindi pa rin sumasagi sa isip ng tao, 

Ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa kanya.” 

Subalit ito'y inihayag ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. 


TUGUNAN 


Namatay si Kristo para sa ating kasalanan upang sa Diyos ay maging alay. 
- Namatay si Kristo para sa ating kasalanan upang sa Diyos ay maging alay. 


Namatay siya sa mundong ito na makasalanan, 
ngunit sa kapangyarihan ng Espiritu, siya'y muling nabuhay, 
- upang sa Diyos ay maging alay. 


Papuri sa Ama, at sa Anak at sa Espiritu Santo. 
- Namatay si Kristo para sa ating kasalanan upang sa Diyos ay maging alay. 


PAPURING AWIT NI MARIA 


Antipona: 87 Alalahanin mo, Panginoon, ang iyong awa, ang sumpang binitiwan mo sa aming 
mga magulang. 


Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon, 
At nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas. 
Sapagka't nilingap niya ang kanyang abang lingkod! 


At mula ngayon, ako' y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, 
Dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng Makapangyarihan 
Banal ang kanyang pangalan! 


FE fu 





AY 4 


Kinahahabagan niya ang mga may takot sa kanya, 
Sa lahat ng sali't saling lahi. 





Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig, 
Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. 


Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono, 
At itinaas ang mga nasa abang kalagayan. 


Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom, 
At pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. 


Tinulungan niya ang kanyang bayang Istael, 
Bilang pagtupad sa pangako niya saating mga magulang, 


Kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman! 


(Dadasalin ang Papuri at uulitin ang Antipona) 


PANGKALAHATANG PANALANGIN 


Dakilain natin si Kristo, ang mahinahon at maawaing Panginoon, na pumapawi ng 
luha ng mga umiiyak. Tumawag tayo sa kanya nang may pagmamahal: 


Mahabag ka sa iyong bayan, Panginoon. 


Panginoong Hesus, tinatangkilik mo ang mga mabababang loob, 
- pakinggan ang hinaing ng mga dukha. 


Maawaing Diyos, dinggin ang mga iyak ng mga nagaagaw-buhay, 
- sa iyong pakikipiling, pagaanin ang kanilang kalooban. 


Tulutang maunawaan ng mga pilit na pinalikas ang mapagtangkilik na pag-ibig, 
- makabalik nawa sila sa kanilang tahanan sa lupa 


at makapasok sa kanilang tahanan sa langit. 


Kaawaan ang mga makasalanan na lumayo sa iyong pagmamahal, 
- magbalik-loob nawa sila sa iyo at sa iyong Simbahan. 


a wg 





og bal 


Iligtas ang aming mga kapatid na yumao, 
- makibahagi nawa sila sa ganap na kaligtasang dulot mo. 





AMA NAMIN 
PANGWAKAS NG PANALANGIN 


Ama, 

nagpapahayag ang kabalintunaan ng krus 

ng iyong walang hanggang karunungan. 

Tulungan mo kaming makita na ang kadakilaan ng iyong Anak 
ay ipinamalas niya sa pagpapakasakit 

na malaya niyang tinanggap. 

Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo 

kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. 

Amen. 


PAGHAYO 
(Kung may pari o diakono) 


Sumainyo ang Panginoon 
- At sumaiyo rin. 


Pagpalain kayo ng Makapangyarihang Diyos 
Ama, Anak at Espiritu Santo. 
- Amen. 


(Kung walang pari o diakono) 


Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, 

iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan 

at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. 
- Amen 





og bal 


Panalangin sa Gabi 





PASIMULA 


O Diyos, halina at ako'y tulungan. 
- O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. 


Papuri sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, 
- Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 


AWIT 


Kristo, ikaw lamang liwanag at ang araw 

Na pumapawi sa gabi at kadiliman. 

Ikaw ang nagniningning na Araw ng Maykapal, 
Katuparan ng pagtubos sa sangkatauhan. 


Alalahanin kaming mga abang nilalang, 
PANGINOON, kami nawa ay iyong pakinggan. 
Hiling ay manahan ka sa aming pagkahimlay 
Hanggang sa paggising sa pagbubukang-liwayway. 


Antipona: 8 Ang gabi'y di nagdudulot sa akin ng takot sapagkat ako'y nahihimlay sa 
pagtangkilik ng Diyos. 


Salmo 91 
(Ligtas sa mapagkupkop na kalinga ng Diyos) 


Siyang naghahangad ng pagkupkop ng Kataastaasan, 

At nananatili sa kalinga niyong Makapangyarihan, 
Makapagsasabi sa kanyang PANGINOON: 

“Muog ka't tahanan, 

Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan.” 


Ika'y ililigtas niya sa panganib, sa umang na bitag, 

At kahit ano mang mabigat na salot di ka magdaranas. 
Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak, 
Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. 


SA 





Tingatan niya't ipagsasanggalang, pagkat siya'y tapat. 
Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, 
Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. 
Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, 
Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. 


Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang sanlibong tao, 
Sa iyong paligid ang bilang ng patay maging sampung libo, 
Di ka matatakot, at natitiyak mong di ka maaano. 


Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan, 

Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. 

Sapagkat ang PANGINOON ang iyong ginawang tagapagsanggalang, 
At ang pinili mong mag-iingat sa "yo'y Kataas-taasan. 


Di mo aabuting ikaw'y mapahamak, at walang daratal 
Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. 
Susuguin niya ang maraming anghel, sila ng susubaybay, 
Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. 


Sa kanilang palad ay itatayo ka't, sila ng magtataas 

Nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. 
Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, 

Di ka maaano sa mga serpiyente't leong mababangis. 


Ang sabi ng Diyos, ” Aking ililigtas ang tapat sa akin, 

At iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. 

Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, 
Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan, 
Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. 


Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay, 
At nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan!” 


(Papuri sa Ama at...) 


Antipona: 8 Ang gabi'y di nagdudulot sa akin ng takot sapagkat ako'y nahihimlay sa 
pagtangkilik ng Diyos. 


a TI fu 





PAGBASA NG SALITA NG DIYOS (Pahayag 22:4-5) 


Makikita nila ang kanyang mukha, at masusulat sa kanilang noo ang kanyang pangalan. 
Doo'y walang gabi, at hindi na sila mangangailangan ng mga ilawan o ng liwanag ng araw, 
pagkat ang PANGINOONG Diyos ang magiging ilaw nila, at maghahari sila magpakailanman. 


TUGUNAN 


Sa iyong mga kamay, Panginoon, inihahabilin ko ang aking kaluluwa. 
- Sa iyong mga kamay, Panginoon, inihahabilin ko ang aking kaluluwa. 


Tinubos mo kami, Panginoong Diyos ng katotohanan, 
- inihahabilin ko ang aking kaluluwa. 


Papuri sa Ama, at sa Anak at sa Espiritu Santo, 
- Sa iyong mga kamay, Panginoon, inihahabilin ko ang aking kaluluwa. 


PAPURING AWIT NG EBANGHELYO 


Antipona: 8 Habang kami'y gising, Panginoon, kami ay ingatan, bantayan kami habang 
kami'y nahihimlay, upang sa paggising, manatili kaming kasama ni Kristong 
nagbabantay, at sa pagtulog, makapahinga kami sa kanyang kapayapaan 
(aleluya). 


Kunin mo na, Panginoon ang iyong abang alipin, 
Ayon sa iyong ipinangako: 


Yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, 
Na inihanda mo para sa lahat ng bansa: 


Liwanag itong tatanglaw sa mga Hentil, 
At magbibigay karangalan sa iyong bayang Israel. 


(Dadasalin ang Papuri at uulitin ang Antipona) 





AY 4 DW: 


PANGWAKAS NA PANALANGIN 


Panginoon, 

nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito 

at alisin mula rito ang lahat 

ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. 
Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal 
upang panatilihin kami sa kapayapaan 

at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. 
Hinihiling namin ito sa pamamagitan 

ni Kristong aming Panginoon. 

Amen. 


PAGHAYO 


Gawaran nawa tayo ng Makapangyarihang Diyos 
ng gabing panatag at mapayapang pagkahimlay. 
- Amen. 


AWIT O PANALANGIN NG PAPURI KAY MARIA 


Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. 
Ang Panginoong Diyos ay sumasaiyo. 

Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat 

At pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus. 


Santa Maria, Ina ng Diyos, 
Ipanalangin mo kaming makasalanan 
Ngayon at kung kami'y mamamatay. Amen. 


